


NN SADWRN Y PY. 


TON:—ROBIN YN SWIL. 








Aeth Shoni Sir Benfro i lawr i Gaerdydd, 
Ar nawnddydd dydd Sadwrn yn llawen arhydd ; 
Yn lân a thrwsiadus cychwynodd heb fraw, 
A'i watch yn ei logell a'i ffon yn ei law. 
Dydd Sadwrn y Pay, dydd Sadwrn y Pay, 


Pa ddrwg newid awyr dydd Sadwrn y Pay. 
56 


* ; - ì 
i s 













2 


'Rol disgyn i'r plaiform yn Station Caerdydd, 
Pwy welodd ein cyfaill ond Wil Bontypridd; 
Yn nghwmni eu gilydd cychwynodd y ddau 
Am lasiedi “ wlychu eu pigau ” fel tae. 


Dydd Sadwrn y Pay, dyâd Sadwrn y Pay, 
_ Unwaith bob pythefnos daw Sadwrn y Pay 


'Roedd Wil wedi bod ar y “ bŵs,” ebai ef, 

Heb ddim ond coin ticket y tren tua thref ; 

'“ Na hidia,” medd Shoni, a'i fron yn llawn gwres 
«“* Cei lasied am lasied tra dalio y prês.” 


Nos Sadwrn y Pay, nos Sadwrn y Pay, 
Mae'n rhaid bod yn ffryndiau nos Sadwrn y Day 


Am oriau y buwyd yn rafio yn ffri, 

Nes aeth Wil a Shoni yn chwŷl ar y spree; 
Waith imi heb enwi pob man yn y dref 

Y bu Wil a Shoni'n ymweled ag ef. 


Nos Sadwrn y Pay, nos Sadwrn y Pay, 
Pa ddrwg yw i gollïer gael spree nos y Pay 


O'r diwedd caed ffrwgwd mewn cyrchle difoes, 
A Wil yn ddisymwth gymerodd y goes ; 

A. Shoni ddiangodd yn glwyfus ei fron, 

Heb watch,yn, ei logell, heb Aet, ac heb ffou. 


Nos Sadwrn y Pay, nos Sadwrn y Pay. 
Daeth wermod i gwpan nos Sadwrn y Fay. | 


Rae 


cy 2 


3 
Cyrhaeddodd y Síatïon, i fyn'd tua. thref, 
Yn lle i Gwmrhondda i Merthyr aeth ef! | 
Cadd noswaith o Jodging mewn lle digon tost, 
A fine of ten shillings yn nghyd â'r holl gost, 


Nos Sadwrn y Pay, nos Sadwrn y Pay, 
O! gwyliwn, O! gwyliwn, nos Sadwrn y Pay. 








Pa nA LLAM. 





TUNE:—ROBIN I8. SHY, 





One Saturday afternoon, Pembrokeshire Jack 

A ticket did purchase to Cardiff and back, 

And no one was smarter throughout the whole train 

Than Jack with his new suit, his gold watch, and 
chain. 


. On Pay Saturday, on Pay Saturday, 
'Tis nice to go somewhere on pay Saturday, 


On getting to Oardiff, the first he did meet 

Was Will Pontypridd, who was crossing the street. 
And at the next public, without much delay, 
They each had a pint just to moisten their clay 


On Pay Saturday, on Pay Saturday, 


'Tis but once a fortnight comes Pay Saturday. 
56 


sd 











* 
Now Will had been off on the booze, so he suiu, 
And all of his money had vanished and fled ; 


_ <_  odds, my dear boy,” says Jack, hearty and freo 
'* We'll both stick together when out on the spree 


On Pay Saturday, on Pay Saturday, 
We're bound to be friendly on Pay Saturday. 


From public to public they wandered about 

Until from the Farmer's they had the kick-out, 
Nor would it be wise to let everyone know 

Where they in their drankenness happened to y». 


On.Pay Saturday, ôn Pay Saturday, 
Why shouldn't a collier get drunk at the Pay : 


At last, in some &hanty there was a_big fight, 
But Will Pontypridd guickly vanished from sight 
Aud Jack from the mansion went out very guick. 
Without his gold watch, or his hat, or his stick. 


On Pay Saturday, on Pay Saturday, 
The clouds will soon gather on Pay Saturday, 


tio took the last train to go home tidily, 

Instead of the Rhondda, to Merthyr wênt he, 

They found him nicelodgings at Thorney's Hotel, 

And charged him Ten Shillings and Oosts there 
as well. 


On Pay Saturday, on a GU 
Poor Ji ack will remember this Pay Saturday. 
56 


k) O 








